PATAKI TI IBAWI 
AWỌN ỌMỌDE 


Tẹ̀ ọmọdé ní ẹ̀nà tí yòò máa tẹ̀: 
nígbà tí 6 bá dàgbà tán, 
kì yéò kúrò nínú rẹ̀. 


Òwe 22:6 


FUN AWỌN OBI 


Kiyesi i, awọn ọmọ ni iní Oluwa: ati eso inu li 
ẹ̀re rẹ̀. Sáàmù 127:3 


Ẹniti o ba pa ọpá rẹ̀ si, o korira ọmọ rẹ̀: ṣugbọn 
ẹniti o fẹ ẹ, o nà a gidigidi. Òwe 13:24 


Ni ibẹ̀ru Oluwa ni igbẹkẹle ti o lagbara wà: 
ati awọn ọmọ rẹ̀ yio ni ibi àbo. Òwe 14:26 


Ba ọmọ rẹ wí nigbati ireti wà, má si ṣe jẹ ki ọkàn 
rẹ dasi fun igbe rẹ̀. Òwe 19:18 


Ìwà òmùgẹ̀ wà nínú ọkàn ọmọdé; ṣùgbẹ̀n ẹ̀pá 
ìbáwí yéò lé e jìnnà sí i. Òwe 22:15 
Máṣe fa ẹ̀kẹ̀ si ọmọ na: nitori bi iwọ ba fi ọpá 


lù u, kì yio kú. Iwọ o fi ọpá nà a, iwọ o si gbà 
ọkàn rẹ̀ lọwọ isà-okú. Òwe 23:13-14 


Ọpá àti ìbáwí a máa fúnni ní ọgbẹn; Òwe 29:15 


Tún ọmọ rẹ sẹ̀nà, yéò sì fún ọ ní ìsinmi; nitôtọ, 
yio fi inu didùn fun ọkàn rẹ. Òwe 29:17 


Ati gbogbo awọn ọmọ rẹ li ao kẹ lati ọdọ 
Oluwa wá; alafia awọn ọmọ rẹ yio si pẹ̀. 
Aísáyà 54:13 


FUN AWỌN ỌMỌDE 


Bọwọ fun baba on iya rẹ: ki ọjọ rẹ ki o le pẹ 
lori ilẹ ti OLUWA Ọlọrun rẹ fi fun ọ. 
Ẹkísédù 20:12 


Ọmọ mi, má ṣe kẹgàn ibawi Oluwa; bẹ̀ni ki iwọ 
ki o máṣe rẹ̀ fun ibawi rẹ̀: Nitori ẹniti Oluwa fẹ 
on ibawi; ani bi baba ti ọmọ ẹniti inu rẹ̀ dùn si. 
Òwe 3:11-12 


Awon owe Solomoni. Ọlọgbẹn ọmọ mu inu baba 
dùn: ṣugbọn aṣiwere ọmọ ni ibinujẹ iya rẹ̀. 
Òwe 10:1 


Fetisi ti baba rẹ ti o bi ọ, má si ṣe gàn iya rẹ 
nigbati o ba gbô. Òwe 23:22 


Ẹyin ọmọ, ẹ máa gbẹ ti àwọn òbí yín nínú Olúwa: 
. Bọwọ fun baba on iya rẹ; eyi 
ẹlu ileri; Ki o le dara fun ọ, ati 
ki o le pẹ lori ilẹ. Éfésù 6:1-3 


Fi gbogbo ọkàn rẹ bẹ̀wọẹ̀À fún baba rẹ, má sì ṣe 
gbàgbé ìrora ìyá rẹ. Ranti pe lati ọdọ wọn ni 
iwọ bi; ati bawo ni iwọ ṣe le san a fun wọn ni 
ohun ti nwọn ti ṣe fun ọ? Oníwàásù 7:27-28 


Tá a bá n bá àwọn ọmọ wa wí, wẹn á sunkún ní 
báyìí, àmẹ wn máa gbádùn lẹjẹ iwájú. Bí a kò 
bá bá àwọn ọmọ wa wí, wọn yéò gbádùn 
nísinsìnyí ṣùgbẹn wọn yéò sunkún lẹjẹ̀ iwájú. 


Awọn ọmọde jẹ ọjọ iwaju ti orilẹ-ede wa. 
Ṣugbọn ti wọn ba darugbo laisi ibawi, 
kini yoo jẹ ọjọ iwaju orilẹ-ede wa? 


Gbogbo awọn iwa buburu ti agbalagba ni awọn 
ti a ko ṣe atunṣe tabi ibawi nigbati o jẹ ọmọde. 
A ni lati tọ awọn ọmọde ti o bẹru Ọlọrun. 


Mo mu amo alaaye kan 

Ki o si rọra akoso ti o ọjọ nipa ọjọ 
Mo tun wa nigbati awọn ọdun ti lọ 
Okunrin kan ni mo wo 

O si tun ti o tete iwunilori wọ 

Emi ko si le yi i pada mọ 


